Amaturo (Zakat) 


Intangiriro 


Imana yategetse abagaragu bayo ibikorwa binyuranye byo 
kuyigaragira, muri byo harimo ibigendanye n'imbaraga z'umubiri 
nk'iswala, hakabamo ibikorwa byo gutanga umutungo ukunda 
uwutangiye roho yawe, ariyo maturo (Zakat) n'imfashanyo 
(SWADAKA), hakabamo na none ibikorwa by'umubiri 
n'umutungo icyarimwe nka HIDJA (umutambagiro mutagatifu) na 
DJIHADI (Guharanira inzira z'Imana), hakabamo ibikorwa byo 
kubuza no gukumira roho kubyo ikunda cyangwa yifuza nk'igisibo 
(ASWIYAMU). Imana rero yanyuranyije ibikorwa byo 
kuyigaragira kugira ngo igerageze abagaragu bayo no kugira ngo 
buri wese akore ibimworoheye n'ibimushobokeye. 


Ibisobanuro , amategeko n'ibyiza byayo 


Zakat, ni igeno ry'itegeko ritangwa rivanwa mu mutungo bwite 
w'umuntu, rihabwa abantu runaka, mu gihe runaka, iyo wujuje 
igipimo fatizo. 


Umutungo ntacyo umarira nyirawo ku Mana keretse iyo wujuje 
amabwiriza atatu: 


Kuba yarawubonye mu nzira zemewe. 


Kuba atawuhugiraho ngo umuteshe kubaha Imana n'intumwa yayo 
Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigish). 


Kuba yubahiriza ibyo Imana imusaba muri uwo mutungo (Zakat na 
SWADAKA) 


Itegeko rya Zakat (Amaturo) ryahishuriwe iMakka, ariko igipimo 
cyaryo n'ingano , ibisobanuro birambuye ku mitungo itangwaho 
Zakat n'aho itangirwa, byahishuriwe 1 Madina nyuma y'imyaka 
ibiri (2) mtumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yimutse. 


Umwanya Zakat ifite mu idini ya Islam 


Zakat ni imwe mu nkingi z'ingenzi zigize ubuislamu, nyuma 
y'ubuhamya bubiri (Guhamya Imana n'intumwa yayo) 
n'amasengesho (Swalat), ikaba ari inkingi ya gatatu mu nkingi 
z'ubuislamu. Imana Nyir'ubutungane iragira iti: 


" Fata amaturo mu mitungo yabo, kugira ngo uyabasukuze yeze 
roho zabo, kandi ujye ubasabira kuko ubusabe bwawe bubaha 
ituze, kandi Imana irumva ikanamenya byose". Oor'ani 9:103 


Zakat iba itegeko k'uwujuje ibi bikurikira: 


Kuba ari umuslamu 
Kuba atari umucakara 
Kuba umutungo ugejeje ku gipimo (Fatizo) 


Kuba nta mwenda yishyuzwa ngo ugabanye igipimo fatizo igihe 
cyo gutanga amaturo. 


Kuba umutungo umaze umwaka (uretse ibihingwa kuko bitangirwa 
Zakat igihe cyose byeze.( 


Impamvu y'itegekwa rya Zakat 


Intego nyamukuru mu gufata amaturo no kuyakira, ntabwo ari 
ukurundanya imitungo no kuyiha abakene n'abatishoboye gusa, 
ahubwo impamvu nyir'izina, ni uguha agaciro umuntu kurusha 


umutungo, no kugira ngo umuntu abe shebuja w'umutungo aho 
kuba umugaragu wawo, ninaho ijambo Zakat rikomoka (kweza 
cyangwa gusukura) ni uko uwo mutungo utanzwe (Zakat) weza 
roho y'uwutanze ukayisukura ibyaha n'uwuhawe akanezerwa. - 
Nubwo mubigaragara, Zakat ari ugukora mu mutungo umuntu 
afite, agakuramo rya geno bikaboneka ko ugabanutse, ariko 
muby'ukuri ntuba ugabanutse, kuko ibyiza by'icyo gikorwa (Zakat) 
bitwereka ibi bikurikira: 


Umutungo usigaye, Imana iwushyiramo imigisha 


Umutima w'utanga uraguka, imani (ukwemera) ikiyongera, 
akarushaho kugira imico myiza no kugwaneza. 


Zakat ni igikorwa cyo gutanga no kwakira; ni ugutangira roho 
yawe ibyo ikunda (umutungo) ku ngurane y'ibyo ukunda bibiruta 
aribyo: 


gushimisha Nyagasani Imana yawe 


Gutsindira ijuru ry'Imana - Gahunda nyayo y'umutungo muri 
Islamu, ishingiye ku kwemera ko Imana ari imwe itagira icyo 
ibangikanywa nacyo mu kuyisenga, kandi ukemera ko ubutunzi 
bwose ari ubwayo, akaba ari nayo mpamvu twemera ko Imana 
ariyo ifite uburenganzira bwo kugena uburyo bwo gutunga no 
kugena amabwiriza yo gutanga. 


Amaturo (Zakat) ahesha nyir'ukuyatanga amahirwe yo 
kubabarirwa ibyaha bye, akaba ariyo mpamvu yo kubona ijuru 
ry'Imana no kuzarokoka umuriro wa DDAHANAMA. 


Imana yategetse gutanga Zakat, ishishikariza kuyitanga kubera 
ibyiza byayo mu kweza roho iyivana mu mwanda w'ubugugu no 
kugundira, ikaba ikiraro gihuza abakire n'abakene, roho zabo 
zigacya, imitima igaterera, maze umutekano, urukundo 
n'ubuvandimwe bose bakabigira intego. 


Amaturo (Zakat) yongera umusaruro w'ibyiza bya nyir'ukuyatanga, 
kandi atuma umutungo utangirika, agatuma wiyongera, agakemura 
ibibazo by'abakene n'abashonji kandi agatuma Imana irinda 
umutungo wuyitanga kwibwa, gushya, gusahurwa n'ibindi 


Ibipimo bya Zakat 


Imana yashyizeho ibipimo bitangwa kuri Zakat ikurikije imvune 
yabayeho mu gushaka umutungo ivanwamo: 


Umutungo ubonywe wari waratabwe mu gitaka n'abakera 
(RIKAZU) nta mvune, utangirwa Zakat ya kimwe cya gatanu (1/5) 
gihwanye na (20%( 


Umutungo ubonetse habayeho gusukira nta mvune, utangirwa 
Zakat ya 1/10. 

Umutungo ubonetse habayeho imvune zo kuvomera bihoraho, 
utangirwa Zakat ya 1/20 bingana 5%. 


Umutungo ubonetse hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe mu 
kuwushaka, nk', utangirwa Zakat ingana na 1/40 bingana na 2,590. 


Ibyiza byo gutanga Zakat 


Imana iragira iti: 


" Muby'ukuri, abemeye, bagakora ibikorwa byiza ,bagahozaho 
amasengesho bagatanga amaturo, abo bafite ibihembo byabo 
bituruka ku Mana Umurezi wabo, kandi nta bwoba bazagira, nta 
n'ubwo bazagira agahinda". 


Qor'ani 2:277 
Zakat ni itegeko kuri buri muislamu wigenga, umukuru n'umuto, 
igitsina gabo cyangwa igitsina gore, kuwatokowe mu bwenge 


cyangwa umusazi, iyo umutungo we uriho ugaragara kandi ugejeje 
ku gipimo fatizo (NISWABU) hagashira umwaka. 


Umuhakanyi ntategekwa gutanga Zakat cyangwa IBADA zindi 
zisabwa abaislamu, ariko ku munsi w'imperuka azabihanirwa, 


usibye ko ku isi atabitegetswe kandi atabiherwa ingororano keretse 
abanje kuba umuislamu. 


Umutungo w'ibikomoka mu butaka(ibicukurwa), n'umusaruro 
w'amatungo aragirwa, bitangirwa Zakat iyo byujuje igipimo 
(NISWABU) bitabaye ngombwa ko hashira umwaka, naho 
inyungu ziva mu bucuruzi, ntizigombera kumara umwaka kuko 
zishingira ku mwaka w'igishoro, kimwe n'uko (RIKAZU) ibyari 
bitabye mu butaka byaba bike cyangwa byinshi, ntibirindira 
kumara umwaka cyangwa ngo byuzuze igipimo fatizo. 


Zakat ya WAQ'FU( ingabire rusange kubera Imana) 


Impano zitangwa zigamije inyungu rusange nk'imisigiti, amashuri 
n'ibindi nkabyo, ibyo ntibitangirwa Zakat, kimwe n'ibindi 
byateganyijwe gutangwa mu nzira z'ibyiza kubw'inyungu za 
rusange, nabyo bifatuwa nka WAO'FU (Impano) ntibitangirwa 
Zakat, uretse ko WAO'FU (Impano) itangirwa Zakat, ari ihawe 
umuntu ku giti cye cyangwa umwe mu bana be. 


Gutanga Zakat ni itegeko ridasubirwaho, nubwo uyitanga yaba 
afite umwenda abanza kwishyura, asigaye yaba agejeje ku gipimo 
fatizo agatangamo Zakat ,akabona kuba umwere. - Zakat itangwa 
mu mutungo nyir'izina, umusaruro w'imyaka utangwa muri iyo 
myaka, amatungo ku matungo, amafaranga ku mafaranga, kandi 
ntibyemewe ingurane keretse bibaye ngombwa kubera inyungu 
rusange. 


Ntibyemewe k'ufite umutungo utari uwe kuwutangamo Zakat. 
Amazu yo kubamo,Umutungo urebana n'ibikoresho byo mu rugo 
nk'intebe, imodoka itinjiza inyungu n'ibndi akoresha mu buzima 
bwe bwa buri munsi, ntibitangirwa Zakat. Imvugo y'intumwa 


y'Imana dukomora kuri ABI HURA YIRAT (Imana imwishimire) 
iragira iti: 


Ntibyemewe ko umuislamu yatanga Zakat ku mugaragu we 
cyangwa ifarasi ye. yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIMU 


Iyo umuntu afite amafaranga ageze ku gipimo fatizo, akayamarana 
umwaka, ategetswe kuyatangira Zakat, nubwo haba hariho icyo 
yayateganyirije kuyakemuza nk'ubukwe n'ibindi. Iyo umuislamu 
apfuye, ataratanga Zakat kandi abifitiye ubushobozi,abaragwa 
n'abamuzungura barayimutangira ikavanwa mubyo bahabwa 
mbere yo kugabana iminani no kugabana ibyo yasize. 


Imitungo itegetswe gutangirwa Zakat 


Imitungo itegetswe gutangirwa Zakat (Amaturo), igizwe n'ibintu 
bine (4:( 


Imitungo y'agaciro: Igizwe na ZAHABU, 1 FEZA, impapuro 
zimitungo nka Cheques, amafaranga n'ibindi. 


Amatungo aragirwa: agizwe n'ingamiya, inka, ihene n'intama. 
Ibihingwa: bigizwe: n'ibihingwa by'ibinyampeke n'imbuto. 
Ibicukurwa mu butaka: nk'ubutare, Corta, umuringa n'ibindi 
Ibicuruzwa: Ni ibyateganyirijwe kugurwa no kugurishwa. 
ZAKA YA ZAHABU NA FEZA 


Igipimo fatizo kuri ZAHABU gihera ku magarama mirongo inani 
n'atanu (85g) , agatangirwa Zaka ya zahabu ingana na kimwe cya 
miringo ine (1/40) . - Igipimo fatizo kuri FEZA, gihera ku 
magarama maganatanu na mirongo icyenda n'atanu (595g), 
agatangirwa zaka ingana na 1/40. 


Igipimo fatizo Igitangwa 

Amagarama (85g) %2.5 = 40/1kuri Zahabu 
Amagarama (595g) %2.5 = 40/1 Kuri FEZA 
Gutunganya ZAHABU na FEZA 


Gutunganya ZAHABU na FEZA, biri ugutatu: 


Hari ukuyitunganya ugamije kuyicuruza, icyo gihe uyitangira Zaka 
y'ibicuruzwa. 

Ukuyitunganya ugamije imitako, nk'ibyombo byo mu rugo, 
amabirika, ibiyiko n'ibyuma, iyo igejeje ku gipimo fatizo itangirwa 
Zakat. 

Kuyitunganya ugamije kuyikoresha mu buryo bwemewe cyangwa 
kuyitiza, nayo uyitangira Zakat iyo igeze ku gipimo fatizo. 
Impapuro z'imitungo nk'inote z'amafaranga, za cheques n'ibindi, 
nabyo bihabwa agaciro ka ZAHABU cyangwa ka FEZA, agaciro 
kabyo kaba kageze ku gipimo fatizo,bigatangirwa Zakat ingana na 
kimwe cya mirongo ine ( 1/40) = 2.5%. 


Zakat irebana na Zahabu na Feza bikoreshwa mu mitako: 


Biremewe ku mugore kwambara imitako ya Zahabu cyangwa 
Feza, nta bwangizi, kandi nawe asabwa kubitangira Zakat buri 
mwaka, iyo bigeze ku gipimo fatizo, iyo atari azi ko ari ngombwa 
kuri we kubitangira Zakat, ayitanga akimara kubimenya, usibye ko 
adasabwa gutanga Zakat yabyo y'imyaka yashize atarabimenya. 


DIYAMA n'andi mabuye y'agaciro Atari zahabu na feza, iyo ari 
ibyo kwambarwa nta Zakat bitangirwa, ariko iyo ari ibyo 
gucuruzwa, agaciro kabyo karahuzwa kakagereranywa n'aka 
Zahabu na Feza, iyo byujuje igipimo fatizo hagashira umwaka, 
bitangirwa Zakat y'ibicuruzwa ingana na 1/40 = 2, 5%. 


Zahabu na Feza ntibihuzwa kugira ngo byuzuze igipimo fatizo, 
ahubwo harebwa ingano ya buri kimwe ukwacyo, iyo cyujuje 
igipimo fatizo gitangirwa Zakat. - Andi mabuye y'agaciro atari 
ZAHABU na FEZA n'ibindi bituruka mu mazi no mu butaka nka 
PETROL n'ibindi, ibyo bihabwa agaciro, byaba bigeze ku gipimo 
fatizo cya Zakat bigatangirwa Zakat y'ibicuruzwa ariyo ingana na 
kimwe cya mirongo ine (1/40) cy'agaciro kabyo- 2.5%. 


Zakat Y'AMATUNGO 


Amatungo atangwamo Zakat ni: ingamiya, inka, ihene n'intama. 
Amatungo arimo ibice bibiri (2:( 


Amatungo aragirwa mu nzuri Igihe cyose cyangwa igihe kirekire 
mu mwaka. Aya matungo agomba gutangwamo Zakat iyo agejeje 
ku gipimo fatizo giherwaho kandi akaba amaze umwaka, yaba 
yorowe kubera amata, kwororoka cyangwa ari ay'inyama. Usaruza 
Zakat, yirinda gufata amatungo meza cyane n'amabi, ahubwo afata 
ari hagati. 


Amatungo yahirirwa: Aya matungo, iyo nyirayo ayakoramo , 
akaba amaze umwaka, ayaha agaciro, yasanga kageze ku gipimo 
fatizo cya Zakat akayatangira Zakat y'ibicuruzwa ingana na 2, 5% 
aribyo bingana na 1/40 cy'agaciro ayo mafaranga afite. Naho iyo 
ayo matungo adateganyirijwe , ahubwo ari ayo gukamwa cyangwa 
kororoka kandi akaba ayahirira anayagurira ubwatsi, icyo gihe nta 
Zakat y'amatungo atanga. 


Ibipimo byo gutanga Zakat mu matungo 


Igipimo fatizo, umuntu agomba kuba agejejeho kugira ngo 
ategekwe Zakat y'amatungo: 


Ku ihene, agomba kuba afite nibura ihene mirongo ine (40.( 
Ku nka, agomba kuba afite nibura inka mirongo itatu (30,( 
Ku ngamiya, agomba kuba afite nibura ingamiya eshanu (5.( 


Uko Zakat y'amatungo itangwa 


.JIHENE 


KuvaKugeza Igitangwa 
40 120 Ihene 1 
121 200 Ihene 2 
201 399 Ihene 3 


Nyuma y'aha, kuri buri hene 100 utangamo imwe, iyo zigeze kuri 
400 kugeza kuri 499 utanga ihene 4, zagera kuri 500 ugatanga 
ihene 5 bityo bityo Icyitonderwa: Ihene n'intama byose bishyirwa 
mu muryango umwe. 


.2INKA 


KuvaKugeza Igitangwa 

30 39 Inka 1 ifite umwaka umwe 

40 59 Inka imwe ifite imyaka ibiri 

60 69 Inka 2 buri yose ifite umwaka umwe 


Nyuma yaho muri buri nka; 


30 utangamo inka imwe (1) ifite umwaka. 
40 ugatangamo inka (1) ifite imyaka ibiri 
50 utangamo inka (1) ifite imyaka ibiri kimwe no kuri 40. 


70 utanga inka ebyiri (2), imwe (1) ifite imyaka ibiri n'indi (1) 
ifite umwaka umwe 
100 utanga eshatu (3), ebyiri (2) zifite umwaka umwe n'imwe (1) 
ifite imyaka ibiri. 
120 utanga inka enye (4) zifite umwaka umwe buri imwe, 
cyangwa ugatanga inka eshatu (3) zifite imyaka ibiri 
.3INGAMIYA 


KuvaKugeza Igitangwa 

5 9 Ihene 1 

10 14 Ihene2 

15 19 Ihene3 

20 24 Ihene4 

25 35 Inyana y'Ingamiya ifite umwaka umwe 
36 45 [nyana y'Ingamiya ifite imyaka ibiri 
46 60 Ingamiya ifite imyaka itatu 

6l 75 Ingamiya ifite imyaka ine 

76 90 Ingamiya 2 zombi zifite imyaka ibiri 
91 120 Ingamiya 2 zombi zifite imyaka itatu 


Nyuma yaho, iyo zirenze ingamiya 120 kuri buri ngamiya 


40 utangamo ingamiya ifite imyaka ibiri, 
50 utangamo ingamiya ifite imyaka itatu, 


121 utangamo eshatu (3) buri imwe ifite imyaka ibiri, 


130 Atanga eshatu (3); imwe ifite imyaka itatu n'izindi ebyiri buri 
imwe ifite imyaka ibiri. 

150 Atanga eshatu (3); zifite imyaka itatu buri imwe, 

160 Atanga enye (4); buri imwe ifite imyaka ibiri, 

180 Atanga ebyiri (2) zifite imyaka itatu hamwe n'izindi ebyiri (2) 
buri imwe ifite imyaka ibiri, 

200 Atanga eshanu (5) buri imwe ifite imyaka ibiri cyangwa 
agatanga enye (4) buri imwe ifite imyaka itatu, bityo bityo 


Muri Zakat y'ihene, hatangwa isekurume ifite amezi atandatu (6) 
cyangwa ishashi ifite umwaka. 


Ntibyemewe gutanga imfizi muri buri bwoko bwose bw'amatungo 
twavuze haruguru, uretse inka niho honyine byemewe n'igihe 
amatungo ari imfizi gusa zihari igihe cyo gutanga ZAKKAT. 


Usarura ZAKKAT ntiyemerewe guhitamo amatungo meza arimo 
kuruta andi, urugero: itungo rihaka, imfizi igihe ariyo bakoresha 
mu kwimya, ifite inyana icyonsa, ahubwo afata iziri mu rugero. 
Yirinda inziza cyane n'imbi zifite inenge. 


Ntibyemewe gutandukanya amatungo ari hamwe, kubera gutinya 
gutanga Zakat, 


URUGERO : iyo atunze ihene mirongo ine (40), ntiyemerewe 
kuzigabanyiriza ahantu habiri kugira ngo uzaza gusaruza azasange 
zitagejeje ku mubare. 


Ntibinemewe ko abantu batandukanye bahuza ihene zabo, buri 
wese afite mirongo ine (40) ,bagakora amayeri yo kuzitirira 
umuntu umwe, zikaba 120 hagatangwamo imwe gusa. 


Zakat y'ibihingwa 


Ibihingwa bitangwamo Zakat ni: Ibinyampeke N'imbuto 


Ibinyampeke byose bigomba gutangirwa Zakat, naho imbuto 
zitangwamo Zakat ni izipimwa kandi zigahunikwa nk'itende 
n'imizabibu. Kugira ngo Zakat y'ibihingwa ibe itegeko, bigomba 
kuba byujuje ibi bikurikira: 


Kuba ari ibye igihe byeze. 


Kuba bigejeje ku gipimo fatizo gitangirirwaho, aricyo kingana 
n'ibitebo bitanu bihwanye n'ibiro 616 Kgs. 


Biturutse ku musangirangendo witwa ABI SAIDI AL KHUD'RIY 
Imana imwishimire, yaravuze ati: 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze iti: "Utagejeje ku ngamiya eshanu nta Zakat atanga, 
n'utagejeje ku bihingwa bingana n'igipimo cya "wisqu" eshanu (5) 
nta Zakat atanga. Yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIM 
WISOU: ni igipimo bapimishaga Imyaka kingana n'ibiro 123 kgs, 
bisobanuye ko Wisqu eshanu, zingana n'ibiro 616, aricyo gipimo 
fatizo kuri Zakat y'ibihingwa. 


Ibitangwa muri Zakat y'ibihingwa: 

Iyo ibihingwa byavomewe nta mvune nyinshi zirimo , nk'ibyuhiwe 
n'imvura cyangwa imigezi ibiri hafi, icyo gihe iyo bigejeje ku 
gipimo fatizo kingana n' ibiro 616 atangamo kimwe cya cumi 
(1/10) cy'ibyo yejeje igihe asaruye. 

Iyo ibihingwa byavomewe harimo imvune nk'abavomera 
bakoresheje imashini na za moteri zizamura amazi n'ibindi 
bikoreshwa mu kuvomera imyaka, iyo bigejeje ku gipimo fatizo 
aricyo kingana n'ibiro 616, atangamo kimwe cya makumyabiri 
(1/20) cy'ibyo yejeje igihe asaruye. 

Biturutse ku musangirangendo witwa ABDULLAHI mwene 
OMAR, (we na Se Imana ibishimire), yavuze ko intumwa y'Imana 
amahoro n'imigisha bibe kuri yo yavuze iti: 


"Imyaka yuhiwe n'imvura cyangwa imigezi, itangwamo kimwe 
cya cumi (1/10), naho imyaka yuhiwe ivomewe hakoreshejwe 
ibikoresho byo kuhira amazi, itangwamo icya kabiri 1/2 cya 
kimwe cya cumi (1/10) Yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIM 
bikaba bingana na kimwe cya makumyabiri (1/20) k'ibyo yejeje= 
5% 


Zakat y'ibihingwa, itegekwa igihe imyaka yeze neza, impeke 
zimaze gukomera n'igihe imbuto zitangwamo Zakat zimaze 
guhisha. 

Iyo imyaka igurishijwe nyuma yo kwera neza yari igejeje igihe cyo 
gutangirwa Zakat, icyo gihe Zakat yayo itangwa na nyirayo 
wayigurishije, naho iyo igurishijwe itarageza igihe cyo gutangirwa 
Zakat, icyo gihe Zakat yayo izatangwa n'uwayiguze igihe izaba 
yeze. 


Iyo ibihingwa birumbye nta ruhare uwabihinze abigizemo, nta 
Zakat bitangirwa. 


Imboga n'imbuto zidahunikwa, nta Zakat y'ibihingwa bitangirwa, 
ariko igihe biteganyirijwe , bihabwa agaciro bigatangirwa Zakat 
y'ibicuruzwa iyo bigejeje ku gipimo fatizo. 

Uwatishije ubutaka kugira ngo abuhingemo, niwe utanga Zakat 
y'imyaka asaruye, naho nyir'ubutaka iyo ahawe ubukode bugeze ku 
gipimo fatizo cya Zakat, ubwo bukode abutangira Zakat iyo 
hashize umwaka afashe ubwo bukode, uhereye igihe ubukode 
bwabereye. 


Zakat y'ubuki 


Umuntu uhakuye ubuki, yaba abuvanye mu mitiba ye bwite 
cyangwa mu mashyamba n'ahandi hose, atanga Zakat ingana na 
kimwe cya cumi 1/10 , iyo ubwo buki bugeze ku gipimo fatizo 
kingana n'ibiro mirongo itandatu na bibiri 62 Kgs , ariko iyo ubuki 
buteganyirijwe gucuruzwa, icyo gihe buhabwa agaciro, bwaba 
bugejeje kugipimo fatizo bugatangirwa Zakat y'ibicuruzwa ingana 
na kimwe cya mirongo ine 1/40 cy'agaciro k'ubwo buki. 


Zakat Y'IMITUNGO YAVUMBUWE MU BUTAKA 
YARATABWE N'ABANTU BA KERA "RIKAZ" 


Iyo umuntu asanze imitungo mu butaka, yari yaratabwe n'abantu 
ba kera cyane batazwi, awutangira Zakat uko waba ungana kose, 
waba muke cyangwa mwinshi, agatangamo kimwe cya gatanu 1/5, 
ibisigaye bikaba ibye. 


Zakat y'ibicuruzwa 


Ibicuruzwa, ni ibintu byose bigurishwa kubera inyungu, byaba 
ibitimukanwa nk'amazu, ibibanza, n'iyimukanwa nk'amatungo, 
imyaka, ibinyobwa n'ibindi 

Ibintu byose bicuruzwa, iyo bigejeje ku gipimo fatizo cya Zakat 
kingana n'agaciro ka ZAHABU ifite amagarama 85 cyangwa 
FEZA ifite amagarama 595, bikaba bimaze umwaka, icyo gihe 
bihabwa agaciro bigatangirwa Zakat ingana na kimwe cya mirongo 
ine (1/40) cy'agaciro kabyo cyangwa agatanga 1/40 cy'ibicuruzwa 
byose iyo ari ubwoko bumwe. 


Amazu yo guturamo, imodoka zitinjiza n'ibindi bikoresho umuntu 
akoresha ku giti cye n'abantu be, ibi byose nta Zakat bitangwamo. 
Imodoka, amazu n'ibindi byinjiza umutungo, bitangirwa Zakat 
mubyo byinjije iyo bigeze ku gipimo fatizo, Zakat bitangirwa ni 
kimwe cya mirongo ine 1/40 cy'ibyinjiye bihari. 

Umuntu ufite imodoka cyangwa inzu agurisha, icyo gihe bibarwa 
mu bicuruzwa, agomba kubitangira Zakat y'ibicuruzwa. 


Imashini zikoreshwa mu buhinzi cyangwa mu bwubatsi n'ibindi, 
nta Zakat zitangirwa kuko ari izo nyirazo akoresha, keretse arizo 
acuruza, icyo gihe azitangira Zakat y'ibicuruzwa ingana na kimwe 
cya mirongo ine 1/40 cy'agaciro kazo. 


Zakat Y'IMIGABANE MURI SOSIYETE 


Sosiyete z' zitanga Zakat mu buryo bukurikira: 


Zakat YA SOSIYETE 


Sosiyete z' nkizitumiza zikanohereza ibintu mu mahanga, 
izigurisha, izigura n'izindi, zitanga Zakat y'ibicuruzwa mu gaciro 
k'ibyo zicuruza byose hiyongereyeho inyungu iyo bimaze umwaka 
kandi bikaba bigeze ku gaciro fatizo ka Zakat, hagatangwamo 
kimwe cya mirongo ine (1/40) cy'umutungo wose wa Sosiyete. 


Zakat Ku Migabane: 


Iyo nyirimigabane muri sosiyete agamije gukomeza kugira 
uruhare rwe mu migabane ye muri sosiyete, akajya afata inyungu 
yayo buri mwaka, izo nyungu azitangira Zakat, naho iyo agamije 
gucuruza muri iyo migabane, agura, agurisha ibi n'ibi ashaka 
inyungu, icyo gihe ategekwa gutanga Zakat ku migabane yose afite 
muri sosiyete, ubwo Zakat yayo ikaba nk'iy'ibicuruzwa ingana na 
kabiri n'igice ku ijana (2,5%) bingana na kimwe cya mirongo ine 
(1/40) cy'uwo mutungo. 


Zakat y'inganda 


Inganda zikora ibintu nk'imiti, amashanyarazi, Sima, ibyuma 
n'ibindi bikoresho binyuranye, zigomba gutanga Zakat mu nyungu 
y'uruganda iyo igeze ku gipimo fatizo kandi ikaba imaze umwaka, 
bakazitangira kimwe cya mirongo ine (1/40) cy'inyungu yabonetse 
mu ruganda buri mwaka, nk'uko bikorwa kuri Zakat y'amazu 
ateganyirijwe gukodeshwa. 


Zakat y'imitungo iziririjwe 
Imitungo iziririjwe irimo ibice bibiri: 
ZakatUL FITRI 


"Zakatul Fitri :" 


Ni ituro ry'itegeko kubera gusiburuka igisibo cy'ukwezi kwa 
Ramadhani Imana yategetse gutanga ZakatUL FITRI, kugira ngo 
isukure igisibo cy'uwasibye ku magambo mabi aba yaravuze. Indi 
mpamvu yategetswe ni uko ari ifunguro ry'abakene ribarinda 
gusabiriza ku munsi w'iraidi bakifatanya n'abakire mu byishimo 
by'uwo munsi. Biturutse k'umusangirangendo w'intumwa witwa 
ABDULLAHI IBNI ABASI (we na se Imana ibishimire), yaravuze 
ati: 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha), 
yategetse gutanga ZakatUL FITRI kugira ngo isukure uwasibye ku 
magambo Atari meza aba yaravuze, ikaba n'ifunguro ry'abakene, 
uzayitanga mbere y'iswala y'iraidi, iyo izaba Zakat yemewe, naho 
uzayitanga nyuma y'iswala, iyo izaba iswadaga (imfashanyo) mu 
maswadaga asanzwe". Yakiriwe na ABU DAUDA na IBNU 
MADJAH 


Umwanya Zakatul Fitri ifite muri Islamu 


Zakatul Fitri, ni itegeko rya ngombwa kuri buri muislamu 
w'igitsina gabo n'igitsina gore, yaba afite ubwigenge cyangwa ari 
umucakara, yaba akuze cyangwa ari muto apfa kuba yavutse 
mbere y'uko izuba rirenga ku munsi wa nyuma w'igisibo. ZakatUL 
FITRI itegekwa umuntu ufite amafunguro ye n'umuryango we ku 
manywa n'ijoro ry'umunsi w'iraidi, ibisagutse agomba gutangamo 
ZakatUL FITRI. 


Igipimo cy'ibitangwa 


Utanga ZakatUL FITRI, kuri buri muntu atanga ibingana n'igipimo 
cyitwa SWAA, aribyo bihwanye n'ibiro bibiri n'amagarama 
magana ane (2400g), akaba agomba kwitangira we ubwe n'abantu 
ashinzwe, buri muntu akamutangira icyo gipimo, ubwo kugira ngo 
amenye ingano y'ibimugomba, afata icyo gipimo agakuba 
n'umubare w'abantu agomba gutangira, ikivuyemo niyo ngano 
y'ibyo agomba gutanga, kandi agomba kuyitanga mu gihugu igihe 
cyayo kimusanzemo. 


Ibitangwamo Zakatul Fitri 


Zakatul Fitri itangwa mu biribwa byiganje mu gihugu utanga 
arimo, kandi ntiyemerewe kubivunja mu mafaranga angana nabyo. 


Igihe cyo gutanga Zakatul Fitri 


Zakatul Fitri itangwa mu bihe bibiri: 


Icyitonderwa: 


Ntibyemewe kuyitanga nyuma y'iswala y'iraidi keretse uwabuze 
uko ayitanga. 


Imyitwarire mu gutanga Zakat 


Igihe cyo gutanga Zakat, uyitanga agomba kurangwa 
n'imyitwarirel myiza, muri yo twavuga: 


Imana iravuga iti: 


" Mutange mubyo twabafunguriye,mbere y'uko umwe muri mwe 
agerwaho n'urupfu, akavuga ati: Nyagasani iyaba wari untindije 
akanya gato, natanga amaturo kandi nkaba mu batunganye" 
Oor'ani 63:10 


Iyo umuyobozi agusabye gutanga Zakat, utegetswe kuyitanga, 
kandi uba ubaye umwere imbere y'Imana uzanabihemberwa, ariko 
aramutse ayikoresheje mu nzira zitagenewe Zakat, aba akoze 
icyaha azabazwa n'Imana. 


Iyo igihe cyo gutanga Zakat kigeze, ubwo iba ari indagizo iri mu 
kuboko kwa nyir'umutungo, niyo mpamvu iyo umutungo uhombye 
abifitemo uruhare, iyo Zakat iba ari umwenda agomba kuzishyura. 


Ibyiza ni ugutanga Zakat ku bakene b'igihugu utuyemo, ariko 
biremewe ko Zakat yimurirwa ahandi kubera inyungu nko kuba 
hari umuryango wawe, cyangwa hakaba hari abakene bababaye 
cyane bikabije. 


Ibyiza ni ukwitangira Zakat ubwawe, ariko biremewe ko 
wabishinga undi muntu akabigukorera. 


Umutungo utarakugera mu maboko nk'uwo utarishyurwa nta Zakat 
utangirwa keretse umaze kukugera mu maboko 


Ubona imitungo iza mu bihe bitandukanye nk'imishahara ,ikomoka 
mu bukode no mu bizungurwa, buri mutungo awutangira Zakat 
nyuma y'umwaka ahereye aho igipimo fatizo cyuzuriye. 


IBIHANO BY'UWIMANA Zakat 


Zakat, ni itegeko ry'Imana ku muislamu wujuje ibisabwa, abanga 
gutanga Zakat bari mu byiciro bikurikira: 


Iyo ayimanye kubera kudasobanukirwa ko ari itegeko ry'Imana, 
uwo arigishwa agasobanurirwa uburemere bwa Zakat. 


lyo ayimanye kubera kuyirwanya no kuyihinyuza kandi 
asobanukiwe ko ari itegeko ry'Imana, uwo aba ahakanye Imana 
avuye muri Islamu, agomba kwicuza akemera iryo tegeko 
yahakanye, kandi agasubiramo ubuhamya (SHAHADA) 
bumusubiza muri Islamu. 


Iyo ayimanye azi ko ari itegeko anaryemera, ariko akanga 
kuyitanga kubera ubugugu, ibyo ntabwo bimuvana muri Islamu, 
ariko ategekwa kuyitanga, iyo yanze ifatuwa ku mbaraga mu 
mutungo we kandi agahabwa igihano cyo kumukebura. 


Abantu bimana Zakat, Imana yabateguriye ibihano bihambaye. 


Imana iragira iti: 


" Na Babandi bahunika ZAHABU na FEZA, kandi ntibabitange 
mu nzira y'Imana, abo bagezeho mkuru y'igihano kibabaza. 
Umunsi iyo mitungo izacanirwa mu muriro wa DJAHANAMA, 
igatwikishwa uburanga bwabo, imbavu zabo n'imigongo yabo 
babwirwa bati: "Ibi ni ibyo mwihunikiye , ngaho nimusogongere 
ibyo mwahunikaga ". Qor'ani 9:34-35 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze iti: 


" Umuntu Imana ihaye umutungo ntatange ituro ryawo, ku munsi 
w'imperuka uwo mutungo uzahindurwa inzoka nini, ifite 
amahembe abiri, imwizunguruzeho maze imukande amajigo ye 
imubwire iti: "Njyewe ndi umutungo wawe, njyewe ndi ikigega 
cyawe, maze intumwa y'Imana (Imana iyihe amahoro n'imigisha) 
isoma ijambo ry'Imana rigira riti: (("Babandi bagira ubugugu mu 
byiza Imana yabahaye, ntibatekereze ko ibyo ari byiza kuri bo, 
ahubwo ni ibyago kuri bo kuko ku munsi w'imperuka bazambikwa 
ibyo bagizemo ubugugu ")) Qor'an 3:180. Yakiriwe na BUKHAR 


ABAHABWA Zakat 


Abahabwa Zakat bari mu byiciro umunani (8), nk'uko Imana 
ibivuga muri Qor'an igira iti: 


" Amaturo (Zakat) agenewe abatindi, abakene, abayasaruza, 
abamenyerezwa imitima yabo muri Islamu, abacakara 
n'abaremerewe n'imyenda, iryo ni itegeko ry'Imana kandi Imana 
niyo mumenyi wa byose, ninayo munyabugenge. Qor'ani 9:60 


Ibisobanuro ku byiciro umunani (8) bihabwa Zakat. 


AMWE MU MABWIRIZA AGENGA Zakat 


Ntibyemewe guha Zakat abandi bantu batari mu byiciro umunani 
(8) byavuzwe muri Oor'ani. 


Biremewe guha Zakat icyiciro kimwe bitewe n'ibibazo byihariye 
gifite, ariko iyo Zakat ari nyinshi, ni byiza kuyisaranganya mu 
byiciro byose. 


Iyo abatanga Zakat bayihaye umuntu bazi ko ari mu bakwiye 
guhabwa, nyuma y'ubushishozi no kumugenzura bakazasanga 
baramwibeshyeho, icyo gihe Zakat yaba yemewe. 


Inzego zishinzwe gusaruza no kubika Zakat, zitegekwa guhita 
ziyigeza kuri ba nyirayo, ntibyemewe ko izo nzego zicuruza Zakat 
no kuyibyaza inyungu, ahubwo ikizigeraho zisabwa guhita 
ziyigabanya abo igenewe bidatinze, kandi zihereye ku byiciro 
bibabaye kurusha ibindi. 


Biremewe guha Zakat umuislamu wafashwe nk'imbohe mu rwego 
rwo kumubohoza, biranemewe kuyiha umuislamu w'umukene 
ushaka kurongora kugira ngo abashe kwirinda no kwiyubaha. 


Biranemewe gutanga Zakat yo kwishyura umwenda w'umuntu 
wapfuye. 


Ntabwo byemewe kubabarira umuntu ugufitiye umwenda ngo 
ubare ko iyo ariyo Zakat yawe utanze,ariko urimubabariye gusa 
kubera ko yananiwe kwishyura ibyo biremewe ndetse ni igikorwa 
cyiza Imana ishishikariza abemera. 


Umuntu uri gushaka ubumenyi bw'idini aribyo akora gusa mu gihe 
cyose aribyo ahugiyeho, uwo biremewe kumuha kuri Zakat y'abari 
mu nzira y'Imana, kuko gushaka ubumenyi ni inyungu igera ku 
bantu rusange. 


Ni byiza guha Zakat abakene bo mu muryango wawe, ariko bakaba 
atari abo usanzwe utegetswe gutunga. 


Urugero: Ushobora guha Nyogosenge (Shangazi), Nyokorome 
(Mjomba), So wanyu , Nyoko wanyu n'abandi udategetswe 
gutunga. 


Biremewe ko umugabo aha Zakat umugore we iyo afite umwenda 
yananiwe kwishyura. 


Biremewe ko umugore aha Zakat umugabo we iyo ari mu bakwiye 
Zakat, kuko adategetswe kumutunga. 


ABATEMEREWE GUHABWA Zakat 


GUSABIRA UTANZE Zakat 


Ni byiza(SUNAT) gusabira umuntu utanze Zakat nk'umugenzo 
w'Intumwa y'Imana, ukamusabira ugira uti: 


" NYAGASANI HA AMAHORO N'IMIGISHA ABANTU BO 
MU MURYANGO WA KANAKA (ukavuga izina ry'utanze 
Zakat)" cyangwa ukamusabira uti: "NYAGASANI HA 
UMUGISHA UYU UTANZE Zakat KANDI USHYIRE 
IMIGISHA YAWE MU MITUNGO YE YATANZEMO Zakat" 


ITURO RISANZWE (ISADAKA) 


Islam ihamagarira abantu ikanabashishikariza gutanga no kwitanga 
mu rwego rwo kugirira impuhwe abanyantege nke batishoboye, no 
kubakemurira ibibazo by'imibereho yabo. Gutanga kandi ni 
igikorwa cyo kwiyegereza Imana no kugira ubuntu 
n'impuhwe,nk'uko tubikomora ku ntumwa n'abahanuzi 


Umwanya ituro ryo kwitanga (SADAKA) rifite muri Islamu 


Gutanga ISADAKA ni umugenzo w'umugereka utari itegeko, 
ariko bigira uburemere burenze mu bihe bikurikira: 


Ibyiza byo gutanga ISADAKA 


Gutanga ISADAKA, ni kimwe mu bikorwa byiza bikundwa 
n'Imana kandi yabiteganyirije ibihembo bihambaye. Imana iragira 
iti: 


" Babandi batanga imitungo yabo ijoro n'amanywa, mu ibanga no 
kumugaragaro, abo bafite ibihembo byabo kwa Nyagasani wabo 
kandi nta bwoba n'agahinda bazagira. Qor'ani 2:274 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze iti: 


Umuntu utanze isadaka ingana n'itende ayivanye mu mutungo 
usukuye (HALALI) kuko Imana ntiyakira ikidasukuye 
(ikitaziruye), iyo SADAKA atanze, Imana irayakira maze 
ikayitubura, nk'uko umwe muri mwe yorora inyana y'ingamiya 
kugeza ubwo ikuze ikangana n'umusozi. Yakiriwe na BUKHARIY 
na MUSLIM 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
nanone yaravuze iti: 


ISADAKA izimya uburakari bw'Imana nk'uko amazi azimya 
umuriro. 


Na none Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yaravuze ati: 


Uko bukeye, hari abamalaika babiri (2) bamanuka umwe akavuga 
ati: "NYAGASANI, UTANGA WESE UMUHE INGURANE 
Y'IBYO ATANZE", undi akavuga ati: "NYAGASANI, UMUNTU 
UDATANGA, UMUHE IGIHOMBO MUBYO ATUNZE". 
Yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIM 


Amwe mu mabwiriza agenga gutanga ISADAKA 


Ni byiza gutanga SADAKA yo kwitanga, kandi ikaba isagutse 
kubyo ukeneye n'abo ushinzwe. Utanze ISADAKA ahera ku 
muryango we. Biremewe ko umugore atanga ISADAKA mu 
mutungo w'umugabo we nubwo yaba atabizi, ariko ibyo abikora 
iyo azi ko abyishimira, iyo abikoze abona kimwe cya kabiri 1/2 
cy'ibihembo n'umugabo akabona kimwe cya kabiri 1/2 
cy'ibihembo gisigaye. 


Kirazira ko umugore atanga ISADAKA mu mutungo w'umugabo 
iyo azi ko atabyishimira. ISADAKA itanzwe mu gihe umuntu afite 
ubuzima bwiza, iruta itanzwe mu burwayi. Biremewe guha 
ISADAKA umuntu utari umuislamu ariko atarwanya abaislamu. 
Kandi Islamu ihamagarira kugirira neza igihumeka cyose n'ubwo 
byaba inyamanswa n'amatungo. 


UBUBI N'IBIHANO BYO GUSABIRIZA 


Kirazira gusaba kandi ushoboye gukora. Intumwa y'Imana 
Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) yaravuze iti: 


Nta narimwe umuntu azakomeza gusabiriza, uretse ko azazuka ku 
munsi w'imperuka yanitse amagufa y'uburanga bwe nta mubiri 
uriho. Yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIM 


Na none Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yaravuze ati: 


Umuntu usaba abantu imitungo yabo, agamije kugwiza, amenye ko 
ibyo asaba ari igishirira cy'umuriro. Bityo asabe gahoro cyangwa 
cyane. Yakiriwe na MUSLIM 


ISLAMU ISHISHIKARIZA ABANTU UMURIMO 


Islam itegeka ko abantu bakora bagakunda umurimo ubabeshaho, 
kandi bakarangwa no kunoza ibyo bakora bakanabitunganya kandi 
batavangura imirimo, ipfa kuba iziruwe atari ibyo Imana yaziririje. 
Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze iti: 


Mbarahiriye ku izina ry'Imana Yo ifite roho yanjye mu kuboko 
kwayo, kuba umwe muri mwe yafata umugozi akajya mu misozi 
gutahiriza inkwi abantu, ni byiza kuri we kurusha kubasaba 
bakamuha cyangwa bakamwima. 


Na none Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yaravuze ati: 


Imana ikunda iyo umwe muri mwe akoze umurimo ko awunoza. 
Yakiriwe na MUSLIM 


ABEMEREWE GUSABA 


Umuntu wemerewe gusaba, ni ufite ubumuga butamwemerera 
gukora, kuburyo adasabye atabona uko abaho n'abandi bafite 
ibibazo bibaremereye badafite ubundi buryo bwo kubikemura 
kandi badashoboye gukora. 


IMYITWARIRE MU GUTANGA ISADAKA 


Gutanga ISADAKA, ni kimwe mu bikorwa byo kwiyegereza 
Imana (IBADAT), niyo mpamvu gisaba imyitwarire n'imyifatire 
yategetswe kugira ngo cyemerwe ku Mana; muri yo twavuga: 


Umusozo wa "Zakat" Amaturo muri Islam 


Sosiyete z'ubuhinzi: 


Iyo zikora ishoramari mu buhinzi bw'ibihingwa nk'ibinyampeke 
n'ibindi bipimwa bikanahunikwa, icyo gihe zitanga Zakat 
y'ibihingwa hakurikijwe amategeko abigenga nk'uko yasobanuwe 
haruguru. 


Sosiyete z'ubworozi: 


Iyo zikora ishoramari mu bworozi bw'amatungo, icyo gihe 
hatangwa Zakat y'amatungo hakurikijwe amategeko agenga Zakat 
y'amatungo nk'uko yasobanuwe mu masomo yahise. 


Sosiyete zicuruza amafaranga atarashowe mu bikorwa: 
zitanga Zakat y'amafaranga. 


Iyo umutungo ari uziririjwe (HARAMU) ubwawo, nk'inzoga, 
ingurube n'iyindi iziririjwe ubwayo, iyo mitungo kirazira 
kuyitunga ndetse nta na Zakat itangwamo, ahubwo umuntu 
uyitunze agomba kwitandukanya nayo. 


Iyo umutungo ubwawo uziruwe (HALAL), ariko yarawubonye mu 
nzira zibujijwe nko kuwambura, kuwiba cyangwa yarawubonye 
akoresheje amasezerano atemewe nka RIBA, urusimbi n'ibindi, 
Zakat y'uwo mutungo itangwa mu buryo bukurikira: 


Iyo amenye nyirawo, ategetswe kuwumusubiza, akaba ariwe 
uwutangira Zakat nyuma yo kuwusubirana, icyo gihe atanga Zakat 
y'umwaka umwe. 


Iyo atazi nyirawo, amutangira Zakat yawo, iyo abonetse akemera 
ko yatanze Zakat biremerwa, ariko iyo abihakanye ategekwa 
kumusubiza uwo yatanze muri Zakat, naho iyo awugumanye 
akomeza kuba mu cyaha kandi agategekwa kuwutangira Zakat. 


Igihe cyiza: 


Ni uguhera ku munsi wa nyuma wa Ramadhan izuba rirenze 
kugeza mu gitondo mbere y'iswala y'iraidi. 

Igihe cyemewe: 

Mbere y'iraidi ho umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. 

Kuyitanga ku gihe kandi akabikorana umutima mwiza ukeye. 
Gutanga mu mutungo we uziruwe (HALALI) 


Kubona ko icyo atanze ari gitoya ntabifate ko ari umutwaro 
umuvuna 


Kuyitanga mu ibanga kuko bimurinda gukorera ijisho, ariko 
biremewe kuyigaragaza rimwe na rimwe kugira ngo ashishikarize 
abandi gutanga. 


Kudakurikiza ibyo atanze amagambo n'ncyuro zishobora 
kumwangiriza ituro 


Ibyiza ni uguha ituro ryawe umuntu ufite gutinya Imana ,kandi 
ugahera ku bantu ba hafi mu muryango wawe udasanzwe 
utegetswe gutunga kuko bo ntiwemerewe kubaha kuri Zakat yawe. 


Kwibanda ku bakene bihishira badasabiriza. 


Gutanga ituro mu gihe cyose ubishoboye mbere yo kugerwaho 
n'ibishobora kukubuza kwitanga nko kuba wahomba imitungo 
igashira cyangwa ukagerwaho n'urupfu. 


ABATINDI: Ni abantu batabona na bike mubyo bakeneye 
cyangwa bakabona bikeya. 


ABAKENE: Ni abantu babona byinshi mu byo bakeneye cyangwa 
igice cyabyo. 

ABAYISARUZA: Ni abajya gusaruza Zakat, abayibika 
n'abayigabanya, ariko iyo bagenerwa umushahara w'iyo mirimo, 
ntabwo bahabwa kuri Zakat. 


ABAMENYEREZWA MURI ISLAMU: Ni abayislamu bashya 
mu idini cyangwa abatari abaislamu bifuza kuba abaislamu, aba 
nabo bahabwa kuri Zakat mu rwego rwo kubakundisha Islamu 
cyangwa gukumira inabi yabo kubaislamu iyo ari abantu bafite 
ubutware n'ijambo ku miryango yabo. 


ABACAKARA: Ni abagaragu n'abaja bafitanye amasezerano naba 
shebuja yo kugira icyo babaha kugira ngo babahe ubwigenge, abo 
bahabwa kuri Zakat kugira ngo bigure babone kubona ubwigenge. 


ABAREMEREWE N'IMYENDA (Amadeni): 


Ni abantu bishyuzwa amadeni badafite ubushobozi bwo kwishyura 
kandi bigaragara ko atari ubwambuzi bagambiriye, abo bahabwa 
kuri Zakat kugira ngo babashe kwishyura iryo deni. 


ABARI MU NZIRA Y'IMANA: Ni abakora imirimo yo 
guharanira idini nk'abari kuri DJIHADI n'abandi bakora imirimo 
isa nayo nk'abavugabutumwa, abo nabo bahabwa kuri Zakat iyo 
ntamushahara bagenerwa cyangwa bawugenerwa ariko udahagije. 


ABARI K'URUGENDO: Ni abantu bashirirwa n'impamba 
cyangwa bakibwa bari ku rugendo, bakabura uko basubira iwabo, 
abo bahabwa kuri Zakat kugira ngo babone uko bataha, kabone 
n'ubwo iwabo baba bishoboye. 

Ntibyemewe guha Zakat abantu bo mu muryango w'intumwa 
y'Imana (BANII HASHIMU) kuko ari abantu b'abanyacyubahiro. 
Ntibyemewe guha Zakat abatari abaislamu, keretse babandi 
bamenyerezwa ubuislamu babukundishwa. 

Ntibyemewe guha Zakat abakire bishoboye, keretse ari mu 
basaruzi, abamenyerezwa Islamu, abarwanira inzira y'Imana 
n'abari ku rugendo bashiriwe n'impamba. 

Mu kwezi kwa RAMADHANI n'iminsi icumi (10) ya mbere yo 
mu kwezi kwa DHUL HIDJA. 


Mu bihe by'ubukene bukabije 
Ibihe by'inzara n'amapfa 


Guha abantu bo mu muryango wa hafi n'ubwo baba bakubaniye 
nabi, nibyiza cyane kubafasha. 


ISADAKA igomba gutangwa hagamijwe gushimisha Imana gusa, 
ikaba kure yo gukorera ijisho cyangwa kuvugwa neza, kuko 
igikorwa gikozwe kitari ukubera gushimisha Imana nticyakirwa. 


Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze ati: 


Ibikorwa byose bigendana n'umugambi, kandi umuntu 
azahemberwa ibyo yagambiriye... Yakiriwe na MUSLIM 


ISADAKA yatanzwe n'umuntu mbere yo kuba umuislamu, iyo 
amubaye Imana imwakirira ibyiza ikanamubabarira ibyaha yakoze 
mbere yaho. Biturutse ku mugabo witwa HAKIM IBNU HIZAMI 
Imana imwishimire, yaravuze ati: "Nigeze kubaza intumwa 
y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n'imigisha) nti: 


" Yewe ntumwa y'Imana, ibikorwa byiza nakoze mbere yo kuba 
umuislamu; gutanga amaturo, kubohoza abacakara no gufasha 
umuryango wanjye, ese nzabibonera ibihembo?" intumwa y'Imana 
(Imana imuhe amahoro n'imigisha) iramusubiza iti: "Ibyiza 
wakoze mbere uzabikomezanya nyuma yo kuba umuislamu. 
Yakiriwe na BUKHARIY na MUSLIM 


ISADAKA utanze, igomba kuba yavuye mu mutungo wabonye mu 
nzira zemewe (HALAL), kuko Imana ntiyakira igiturutse mu nzira 
ziziririjwe (HARAMU( 


ISADAKA igomba gutangwa mubyo ukunze atari ukubitanga 
kuko ubyanze ntacyo bikikumariye 


Kubona ko ibyo utanze ari bikeya, ukirinda gutangazwa n'ibyo 
utanze ubona ko ari byinshi cyane 


Kwirinda gukurikiza ISADAKA amagambo y'incyuro no kwirata 
kuwo uhaye, kuko ibyo byangiza ibyo utanze. Imana iragira iti: 


Yemwe abemera, ntimukangize amaturo yanyu mukoresheje 
amagambo y'incyuro no kubuza amahoro abo muhaye... Qor'ani 
2:264 


Guhisha ISADAKA ukirinda kuyigaragaza mu gihe bidakenewe. 
Imana iragira iti: 

"Iyo mugaragaje ISADAKA ni byiza ,ariko iyo muyihishe 
(muyitanze mu ibanga) mukayiha abakene, ibyo nibyo byiza kuri 
mwe. Oor'ani 2:271 


Gutanga ISADAKA wishimye umwenyura, ukanishimira abaje 
kuyikwaka. Intumwa y'Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yaravuze iti: 

" Nimuzirwa n'umuntu usaruza amaturo, ajye atandukana namwe 
abishimiye" Yakiriwe na MUSLIM 


Utanga ISADAKA, agomba kuyitanga agifite ubuzima, mbere 
y'uko abona roho igiye kumuvamo. 


Utanga ISADAKA, agomba guhera ku bantu bo mu muryango we 
bakennye, kuko iyo abafashije aba atanze ituro anafashije 
umuryango we. 


